


uo $ 


MARWNAD 





A GLYwsocH chwi'r hanes sy'n awr hyd y wlad, 
Mae'n helynt difrifol arswydus, 

Mae pob dyn ystyriol yn gwneyd galar nâd 
Wrth glywed yr hanes adfydus ; 

Pob'blodyn a choeden sy'n wylo yn hallt 
O lygaid y dydd hyd y Derw, 

Ac O mae'r mynyddau yn bwrw eu gwallt, — 
Mae Sion chware teg wedi marw ! â 


Wel, wel, ig mae Sîon wedi myned i'r pridd! 
| Wel, wel, ag mae Sion wedi trengu! 

Hen fachgen diniwaid oedd Sion yn ei ddydd, 
Wel, wel, ag mae Sion wedi”i gladdu ! 

'Ran hyny” roedd llawer yn ofni er's tro, 
Fod rhywbeth yn gwywo i rudd welw, 

A bod rhŷŵ afiechyd lled ddiwg aìno fo,— 
Wel, wel, aŷ mae Sion wedi marw ! & 


Pan glywais y newydd, meddyliais mai doeth o 

_ A f'ai cael bywgraffiad o hono, ”? 

Yn union “tra byddai yr haiârn yn boeth,” yn 
A chyn i'r hen ŵr fyn'd yn ango', e 

Ond erbyn myn'd ati'a dechrêu rhoi lawr, cN 
A holi am rai o'r manylion, 

A. 'stytio ! does neb ar y ddaear yn awr 
Yn gwybod dim byd am y gwron. 











2 


Tarewais i ddechreu at farnwr neu ddau, — 
Y barnwyr sydd yn y llys gwladol, 
Meddyliais fod baywwyr wrth gwrs, yn ddiau, 
Yn gwybod ei hanes yn hollol; 
Ond erbyn eu holi, ysgydwad y pen Ŵ . 
Ddangosai dywyllwchy fynwes, | SL 
A dywedai rhyw un oedd mewn perwig fawr wen— 
“* Does yma neb ŵyr ddim o'i hanes.” 


'Eis wedyn i holi am hanes y gŵr 
At res o flaenoriaid capelydd, 

A dywedais yn ffyddiog ““ Caf annyan hwy'a siwr 
Beth wmbreth o hanes o'r A 

Gwnai un ei ben cam, a.gwnai'r llall wyneb hir, ; 
A'r trydydd, a,blethai ei ddwylo ; 

A thystiai y tri gyda' u gilydd yn glir 
Na phirgnanet hwy rioed son. am, dano. 


Tro'i iS; eilwaith i holi Dr y,wlad HS 
Sy' n cadw, ugeiniau o,ddeiliaid,, A aW "| 
A fu y brawd Sion.ddim erioed ar, y. stad 
Yn stiwart rhwng meistr, a thenantiaid ; 
Ond bystiai,' r boneddwyr i gyd yn un llais i 
Fod Sion wedi gofyn rai gweithiau a ŵ 
Am swydd fach o danynt, ond gwrthod. ei gais 
A gafodd erioed mewn palasau, 


Cyfeiriais 'rol hyny am hanes y gŵr y, 
At, feirniaid y National steddfod, 
Gan dybio y cawn i fan hono yn sr h 
Ei hanes “AR AIR A CHYDWYBOD ; 
Roedd amryw o'r rheiny yn edrych mor llym. * 
Pan glywsant hwy son am ei enw, 


4 


9 


A'r lleill a gyd-dystient na wyddent hwy ddim 
Fod Sion wedi byse, chwaithach marw. 


Mi drois at gyfreithiwr gan ddweud, “ Un o ddeg 
Na chaf y fan yma fy neges, | 
Ge'dd ef eì brentisio ìi wneyd MUN teg 
'Âc felly mae'n ad yr hanes ; 
Ond gwelais yn fuan mai gwell ydoedd “* paid,” — 
Ymdaenodd rhyw ŵg dros ei wyneb, 
A dywedodd, og holwn i chwaneg fod rhaid 
'Bhoi pedwar a GWY AN am yr ateb. 


a 'helpo! ar'ol yr holl holi i gyd ; 


'Does neb yn gwneyd nemawr o sylw; 
Er cymaint o les a wnaeth Sion yn y byd, 
Cheir'neb'a dim parch at ei enw ; 
Ca'dd fyw 'n ddiymgeledd 'ar hyd ei holl oes, 
A'i watwor am wneuthur daioni ; 1 
Roedd Robyn Camchware neu rai o'i hil BU, 
p'le bynag yt ai yn ei beoni, ad 


Bu farw o'r diwedd yn druan ei wedd 
Wrth ddrws un o “lysoedd cyfiawnder (?), 


.OA(gyrwyd am Grwner cyn agor ei fedd 


Er mwyn rhoddi ““cwestf?”' ar y mater ; 

Fe alwyd am dystion er mwyn cael boddhad 
Pa sut y bu'r helynt yn gywir, 

'Roedd amryw o'r Jwry yn ffarmwyr o'r wlad 
A'r lleill yn rhyw chwarter boneddwyr, 


Edrychai y crwner cyn sobred a'r pren 
A dyweda 'n bwysleisiol, “Ni ddylem 
Ystyried mai gorchwyl difrifol i'r pen 


“ Yw gwneuthur archwiliad post mortem ; 























4 


Pe Holwyd y bystion ; ai'r Jy naill du, 
A diwedd yr Helynt, a'r twrw, 

Oedd clywed y Crwner yn dweud wrth y llu, 
FY rheihfarn yw—Cawp wepi MARW.” 


Wel wiît i'w ben gwirion, 'roetld bychan a mawr 
Yn gwybod o'r blaen, mi feddyliwn, 
Fod Sion wedi 'i gael ““ wedi marw ” ar lawr, 
Ond beth oedd yr achos yw'r cwestiwn ? 
Ond waeth heb na siarad, mae Sion wedi myn'd, . | 
. Sut bynag y triniwyd ei fater ; eb 
Ac heb ond ei grybwyll—'doedd Sion ddim yn; ffrynd 
A'r jury, na'r tystion, na'r crwner. 





Mae rhinwedd yn gwisgo'i GRAC yn awr,, 
A heddwch yn uno'i alaru, 
A. phob teimlad tyner;yn fathrfa hyd lawr, . 


A.Robyn Oamchware yn canu; î 
Pan glywodd ellyllon aeth; crechwen drwy'r llys, 
Dechreuwyd â dawnsio a gwledda, 
Â. Luccifer roddodd orchymyn ar frys 
A illuminatio Gehenna. 
AS 4 





— Adtilieh': AYgraffwyd gân 'D. Jonea. 


